
Kaldeumenn hinir fornu. 

Land — Eöstir — Letur. 

Frainhald. 

Áður en ég fer lengra út I mál þetta, hlýt ég með fám orðum að 
minnast á tungumál þeirra, þessara fornu manna. Það helir verið 
eins og menn hafi tekið það sem sjálfsagt, að “eins ogallirmennséu 
afkomendur Adams og Evu,” eins hafl I fyrstunni að eins verið eitt 
tungumál til í heiminum. 0g ef að menn álíta þetta satt að vera, 
þá hafl tungumál þetta hlotið að véra annaðlivort hebreska eða þá 
móðurtunga hebreskunnar. Já, áður en turninn Babel (!!) var bygð- 
ur, töluðu menn vissulega allir hið sama mál, og þetta mál var alt 
að einu fullkomið og málin á vorum dögum, að undanteknum nöfn- 
um á nýjum hlutum og nýjum uppgötvunum (!!) Samkvæmt hinu 
heiiaga innblásna orði var ekki hægt að fara lengra út í sakir þessar 
því að ef að menn leituðu lengra, þá fóru menn með því að niður- 
bi jóta ritninguna. En þegar sú skoðun fór að verða almennari, að 
ritningin væri þjóðsaga ein, þá fórumenn að skygnast lengra. Menn 
fóru þá að rannsaka málin fyrir alvöru og komust þá að alt annari 
niðurstöðu. Menn sáu þá, að því var eins varið með tungumálin. 
eins og manninn, að þau fæddust, komust á fullorðins ár og til hárr-- 
ar elli. Þau voru sum skyld og sum óskyld. Menn fóru þá að 
rekja saman þau, sern skyld voru, og gátu þá skift þeim í stóra 
flokka. Aðalflokkaskifting tungumálanna varð I þrjá flokka: 

1. Bcygjanlegu tungumálin og skiftast þau aftur í tvo flokka: 

a, Aiyanska flokkinn og 

b, Semitiska flokkinn. 




— 84 — 

2. Agglutinative eða samanlímdi flökkurinn, eða túrönsku málinog 

3. Einsatkvæðismálin svo scm kínverska og samkvæmt því er Max 

Muller segir, forn-egyftska o. fl. 

Fyrsti flokkurinn erbæði stærstur og mcrkastur. Þarcrutungu- 
mál þjöða þeirra, er mentaðar cru kallaðar. Undir aryönsku deild- 
ina heyra nær öil evröpumál, gríska, latína, spænska, ítalska, 
franska, þýzka, enska, íslenzka, slafnesku tungumálin, og svo í Asíu 
sanskrít, tunga hinna fornu Persa o. fl. En til semitiska floaksins, 
sem á ekkert skylt við þessi fyrnefndu tungumál annað en það, að 
báðir flokkarnir hafa beygjanleg tungumál, heyra hebreska, arabiska, 
púnverska, aramæiska og seinnitíma kaldeiska. 

Þessi mál öll beygja orðin, breyta einu hljöði í annað, hafa sér- 
stakar myndir fyrir sagnir, nafnorð, lýsingarorð o. s. frv. En áður 
cn þau komust á þetta stig, liafa þau hlötlð að ganga í gcgnum hið 
2. stig, (liið samanlímda). Þar cru orðin reyndar -sett saman, en 
þar er ckkert hijóðvarp og þar brcytist ckki ncma annað orðið, og 
það að eins lítilfjörlega. Þau tungumál eru því kölluð óbeygjanlcg. 
Til þeirra heyra tyrkncska, mongólska, finska, ungverska, og eru 
þau stundnm köliuð uralaltaiski-flokkurinn, því að miðpunktur 
þeirra virðist vera þar um. 

En áður cn þau komust á þetta stig sitt, hafa þau og öll önnur 
mál orðið að ganga í gegnum hið 3. og efsta stig, sem cr einsatkvæð- 
ismál. Þar cf engin, alls cngin beyging orða ; atkvæði er bætt við 
atkvœði án þess nokkur hljóðbreyting eða stofbrcyting verði. Til 
þeirra mála teljast nú t. d. kínverska og fornegyftska. 

Sumum kann nft að virðast það vera sönnun á móti þessu, að 
enn skuli vera til tungumál af biðum þessum efri og eldri stigum, 
en það er alls ekki svo. Tungumálafræðingar eins og t. d. Max 
Muller, geta skýrt það vel, hvernig á því steiídur, að þcssi tungumál 
hafa stöðvast hvert á sínu stigi. Þroskunin hefir hætt, málið heflr 
hætt að taka framförum. Yrði það of langt mál að telja þær ástæð- 
ur hér upp. 

Nú sjáum vér, að “Adam og Eva” hafa ekki getað talað neitt af 
hinum beygjanlegu tungumálum, þau hafa ekki cinu sinni getað 
talað neitt af tungumálum 2. ttigs, hinum samanlímdu. Tungumál 
þcirra liefir hlotið að vera cnn þá ófullkomnara. 

Þessi skifting tungumálanna hcfir hjálpað mönnum ákaflega 
mikið, að komast fyrir uppruna og aldur hinna mörgu þjóðfiokka 
mannkynslns. Menn geta nú séð, að þjóðir af liinni sömu móður- 
tungu liaf'a kvíslast um alla Norðurálfu löngu áður cn söguöldin 
hófst. Þjóðir þcssar ciga allar ætt sína að rekja til einnar móður- 



— 35 — 


þjóðaf, hinna fornn Aryana, cr mcnn ætla að bhið lmfi cinhvcrstað- 
ar í hálöndum Mið-Asíu. Af stofni þeim vcltust þjóðir suður á Ir.d- 
iand og’ liigðu það undir sig, stotnuðu ríki og trúbrögð (Brahmatrú) 
og hóíust til mikillar menningar; voru það: 

1. Ilindúar. 

2. ílokkurinn hljóp suður í hálendi Persalands og mynduðu þar 
ríki og trúbrögð—Zóróastcrstrú. 

3. á Grikkland. 

4. á Italiu. 

5. um miðbilc Norðurálfu og alt vestur á Brctlandseyjar, eru leifar 
þeirra enn á Bretagne á Frákklandi, írlandi, Skotlandi, Walts 
og Mön. 

G. voru Teutonar, gotnesku þjóðirnar, er kvísluðust um Eystrasalt 
og bygðu NorðurlOnd, Þýzkaland o. s. frv. 

7. voru Slafar, er nú byggja Rússland, Polen ognærliggjandilönd. 

Þessar þjóðir voru allar frændþjóðir og tungumál þeirra öll 
sprottin af hinni sömn móðurtungu. Þegar þær breiddust út yfir 
löndin, fundu þær allstaðar þjóðir fyrir. Eins var það er þær komu 
í Euphratsdalinn, að þá voru þar fyrir þjóðir fomar, er töluðu mál 
þau, cr Iicyra til liinum samanlímda máiflokki. Það voru þjóðirnar 
“Shumiro Accadar.” Ilöfðu þeir bygt dal þann ákaflega lengi. 

Sunnan og vestan til í dainum koma hebresku þjóðirnar fram; 
blönduðust þær við hinn forna þjóðflokk meira og minna og réðu 
konungar af hebreskri ætt stundum ríkjum þar. En fornþjóðin sjálf 
“ Shumiro Accadar,” var af turönskum uppruna, alt öðrum uppi-una 
en Hebrear og óskild Aryönum. Ber öllum sfignum hinna turönsku 
þjóða saman um það, að þær scu komnar úr fjallandi einu miklu, er 
fornfræðingar ætla, að sé ural-altaiski íjallgarðurinn í Síberíu. Segja 
sögur þeirra frá fornri paradís í afskektum dölum, iuktum inni af 
hamrafjöllum. Þar iifðu þær sælulífi, og liafði guðleg forsjón leitt 
þær þangað. Þegar þcir höfðu dvalið þar nokkur Iiundruð ár, þá 
vildu þeir fara að komast út þaðan, en fundu hvergi leið, þar til er 
smiður einn kom fram og kvaðst geta brætt klettana, því að þeir 
væru at málmi gerðir. Svo tóku þeir að kinda bál mikil og gátu 
svo búið sér til veg út úr dalnum. Bendir þetta á, að bústaður 
þeirra hafi verið þar, sem málmurer mikill í fjöllum. 

Trúbrögð. 

Eftérhugsum um þá, þessa fornu íbúa Euphratsdalsins, þá 
verðum vér að hugsa oss þá fyrst á afarlágu mentunarstigi. í fyrstu 
hafa þeir verið viltir scm dýrin í slcógunum, naktir og klæðlausir, 



jneð skinnfeldi um mitti, vopnlausir liafa þeir verið að iiðru en þvi, 
er þeir gripu greinar og kvisti af tijánum að berjast með. Brátt 
fój'U þeir að byggja ský.li yfir sig til að skýla sér fyrir kuldanum og 
i'cgninu, cða þcir liöfðu lielira og holur til að búa í, þcir fóru að 
temj i dýrin, og þó að mai'gar aldir iiðu, þá smáscig þó áfrain lijá 
þeiin. En alt í kring um sig sáu þcir öíl, sem þeir ckki gátu ráðið 
við, seni liöfðu álii'if á Iít þeirra, sum góð, sum iJl, cn þeir skildu þó 
ckkcrt í þeim. Sólin lýsti upp myrkur næturinnar og iét kornið 
vaxa á ökrum þcirra og cplin á trjánum lianda þeim nð éta; cn sól- 
in brcndi líka stundum jörðina svo að eplin og ávcxtirnir skræin- 
uðu upp. Regnið var kælandi og svalandi og frjóvgandi jörðina, 
cn stundum eyddi það þó öllu með fióðuin. Vindurinn reif þökin af 
lireysum þeirra og braut niður eykurnar. Þetta voru alt öfl, sem 
gátu gert þeim bæði gott og ilt. Það yrði svo langt mál að skýra 
frá því, hvernig á því stóð, að þeir liugsuðu sér öíi þessi lifandi, að 
ég verð að sleppa því, en það vissa er, að þeir hugsuðu sér þau lif- 
andi á sama eður líkan hátt og þeir voru lifandi og starfandi sjálfir, 
þó að þeir skildu ekkert í því. Þeir hugsuðu sér alla náttúruna lif- 
andi: vindinn, regnið, sól og tungl, tré og grös, fijót og læki, hæð- 
ir, hóla og steina. I öllu þessu, hverju fyrir sig, bjó einhver sér- 
stakur andi. Þá voru andar á hverju strái, yfir höfði mannsins, í 
kring um hann, undir fótum hans, þeir léku um iimu lians í vind- 
inum (sbr. hebresku hugmyndina, að guð væri í vindinum og að 
guð væri í eldinum). 

Þegar svona var nú ástatt, þá reið manninum mjög mikið á því, 
að geta aðgreint þessi góðu og vondu öfl og á einn eður annan liátt, 
að geta blíðkað þau og gert sér þau hliðholl og hjálpsamleg. Hann 
bæði óttaðist og hataði vondu öflin, en góðu öflin elskaði hann. 

Frá þessum hugmyndum Shumiro Aceada segir þetta konung- 
lega bókasafn, er fannst í gömlu borginni Ninive, mjög nákvæm- 
lega. Einnig höfum vér sögur af átrúnaði þeirra eftir grískan rit- 
höfund frá fyrstu öld eftir Krist. 

Þeir liugsuðu sér jörðína sem bát á livolfl, og táknaði súðin í 
bátnum yfirborð jarðar, en holið þar undir var botnlaus pyttur, 
ginnungagap (ge), og bjuggu þar heiiir herskarar af þessum mátt- 
ugu önduni cður öflum. Yflr jörðihni (kia) hvolfdist liimininn (ana) 
er skif ,ist í tvent: upphiminn, festinguna, með stjörnunum öllum, 
er snérust eins og á hjólgaddi um fjalltopp einn, ákaflega liáan og 
átti að vera einhverstaðar norður af þeim ; annar hluti himinsins 
var hinn lægri hiininn, sem plánetur, sól og tungl gengu um eins og 
einhverjar lifandi skepnur. Sem andstæðinga þessara 7 pláneta, cr 



— 37 


þeir hugsuða scr scin góðar vcrur cða anda, tríiðu þcir á 7 vönda 
anda, cr þcir stunduni kölluðu: “ liina sjö skugga." En yflr öllum 
þessum öndum var andi liimnanna : “ Zi-ana ” (af Zi = andi og ana 
= liimin). Er hann þó oftast kallaður eingöngu Ana. Milli hins 
lægra himins og jarðar cr gufuhvolíið. Þar ræður Im cða Mcnncr 
= vindurinn. Ilann keyrir skýin áfram, hlcypir storminum af stað 
hellir regninu niður, sem átti að vcra geymt á himnum uppi. (Al- 
ycg eins og Gyðingar hugsuðu sér, að guð tæki írá hlera á himnuni 
til þcss að hclla rcgninu niður). 

Uthaflð hugsuðu þcir sér sem breitt og mikið fljót, cr rynni í 
hring utanum röndina á þessuai hvelfda bát (jörðina). I sæ þcim 
byggir Ett, liinn mildi andi jarðar og allra vatna. Er hann ýmist 
hugsaður í iishliki og á liann að synda um sæ þcnnn, cða þá, að þcir 
hugsuðu sér liann sigla uin hafið á skipi einu miklu kring um alla 
jörðina til þcss, að gæta hcnnar og varðvcita hana. (Samanber : 
“ 0g andi guðs svam yflr vötnunum,” l.sbók Mós.) 

Þá eru andar jarðarinnar og eru þeir ákaflega margir, cn ekki 
kveður þó eins mikið íið þeim og liinum sjö öndum undirdjúpanna 
(Maskim). Er aðsetur þeirra í iðrum jarðar, cn þó hljómar rödd 
þcirra í hæðum himnanna. Þegar þeir vilja gcta þcir flogið um all- 
an geyminn, og cru illa þokkaðir bæði á himni og jörðu. Þcir hafa 
yndi mest af því, að umhvcrfa gangi náttúrunnar, að koma á stað 
jarðskjálftum, vatnsflóðum, ofsaveðrum og því líkt. Þó að þeir séu 
bornir og barnfæddir í afgrynninu, þá eru þeir þó frcmur óhlýðnir 
undirheimaguðnum Mulge og líkjast þeir í því bræðrum sínum í 
hinum lægra himni, sem nauðugir hlýta yfirráðum Anu og oft kall- 
ast “uppreistarandar.” (Sbr. frásöguna í biblíunni um það, er engl- 
arnir gerðu uppreist á móti guði). Gerðu þessir andar á himnum 
einu sinni upprcist, formyrkvuðu tunglið, og lág nærri, að þeir vörp- 
uðu því at' himni niður. Auk þessara 7 voðalegu anda undirdjúp- 
anna voru heilir hcrskarar vondra anda, sem ofsóttu mennina á all- 
an hátt í öllum mögulegum myndum. Þeir voru einlægt á varð- 
bergi að lcitast við að gera ilt af sér, bæði líkamlega og eins mcð 
því, að vekja ófrið og deilur. Þeir áttu að reka soninn úr húsi föður 
sins, að valda því, að konur ólu ekki börn. Þeir áttu að hafa stolið 
dögum af himni, cr þeir gcrðu að óheilladögum. Þeir fa’Ia niður, 
sem regn af himni, þeir spretta upp úr jörðinni — stelast hús úr 
húsi — dyr og hurðir geta ekki stöðvað þá, Þeir skríða inn um lukt- 
ar dyr (sama trú hjá Gyðingum, sem sést þegar Kristur kom að 
luktum dyrum til postulanna). Þcir blása inn um þakið rceð vind- 
inum. Þeir eru alstaðar, uppi á íjallatindum og í hinum sóttnæmu 



38 — 


fenuin við pjúinn, en oinknin tmldast þeir þó við á eyðimörkum, 
(sbi - . ritninguna, cr scgir að að anJarnir fari í nuða staði). Allir 
sjúkdúnmr heyrn til flokki þessum (því nð sjúkdónmr voru hugsaðir 
sem andar). Mestur og vcrstur er þó Namtar eða Dibbara = pcstin 
og nœstur honum Idpa = hitaveiki og nokkurs konar sturlun. 

Óljóst cr það, livórt þeir liafti liugsað sér nokkra sæluvist diinna 
manna, því að aliir dánir nienn áttu að fara í Arali og reika þar í 
myrkri. Ríkti þar drotning ein og var Namtar, pcstin, ráðgjafi 
hennar. Mikla trú liöföu Shumiro Accadar á töframönnum, er gálu 
náð valdi yflr liinum vonduöndum ogi.'.tið þá kvelja menn ogdcyða. 

Það hcfir þvi ekld vciið neitt sérlcga sælufult lífið fyrir þessa 
mcnn, alstaðar máttu þeir búast við illum öndum, og gátu eiginlega 
hvorgi leitað skjóls eður varðvcislu, þvi að andar þcssir hlýddu í 
rauninni engum guði. Bænir og fornir voru ckki til ncins, þeir 
gengust ekki f'yrir því, andarnir, höf'ðingja sínum voru þcir óhlýðn- 
ir, cn citt var þó, scm hoist dugði við þá, og það voru særingar. 
Ilefir í bókasöfnum þessum, er áður cr getið, fundist ákaflega mildð 
af særingarformúlum. 

Þá voru og til góðar verur; það var Ana, upphcimsguðinn, spck- 
innar guð, og Ea, gttð jarðarinnar og vatnanna. Einkum var það 
Ea, sem hinir vondu andar óttuðust. Til hans lcituðu menn því 
liclst hjálpar, hann héldu þeir að bæði vildi og gæti vcrndað þá, 
andi hans svam yfir vötnunum (cins og scgir í ritningunni) og hann 
vissi alla liluti. Þó hugsuðu þeir sér liann of hálcitann og mikinn 
til þcss, að þcir væru sííelt að nauða á honum mcð bænir þcirra, og 
sökum þcss bjuggu þeir scr til í liuga sínUm meðalgangara milli 
þcssa góða guðs og mannanna. Var það Mcri-Dug (cða Mirri- 
Dugga) sonur Ea og Damkina (jarðarinnar). Ilann átti að flytja 
bænir manna fram fyrir föður sinn Ea, og scgir Ea honum livað 
gcra skuli til að afstýra hættuuiii, veikiuni cða ráða bót á því sem 
HJa fcr. En ósköp hcfir iiugsnniu vcrið barnalcg scm sjá m i á þess- 
ari særingu moti hinum vonda anda Namtar. llúu byrjar mcð iýs- 
ingu á andanum, scm tckur manninn fanginn, brennir liann scm 
eldur, svo hann engist sainan af kvöluin, þó að andinn hafi livorki 
licndur nc fætur. Svo tala þeir saman, Ea og sonurinn, og segir Ea: 
* Kom þú liingað, sonur minn Meri-Dug. Talc lcðju og hnoða af' 
likneski cftir mynd andans, lcgg svo manninn niður cr þú liefir 
hrcinsað hann, og legg myndina á kvið lians, svo að Namtar sjái 
sinacigin myncl og mun hann þá hræddur verða og flýja burtu. 

Þetta hefir nú verið hin eldri trú þcirra þessara gömlu manna, 
cn cins og alstaðar annarstaðar hefir trúin breyst og lijá þcim várð 



39 — 


liún smáU og: smitt vcgiegri. Guðir laoir scm.voru manninum vcl- 
viljaðir f'ói'u að fjolga. Auk þcirra bættust. við: vindurinn, mcð 
liiuu Iifgandi rcgni, sólin og eldurinn ng- tunglið. Sólin eyðir 
myrkrinu og fælir burtu hina vondu anda. Sólarguðinn verður því 
smátt og smútt hjá þeim máttugri og múttugri, liann verður hinn 
æðsti d ímari á himni og jórðu, það er hann, sem þekkir sannicik- 
ann frú lyginni, liann eyðir lyginni, cyðir og hindrar alt Iiið illa. 

Að trúin hji þcim hafi íramförum tekið má sjá glögglega á 
liinni svokölluðu “3ju særingabók” þar vcrða særingarnar sára likar 
iðrunarsúlmum Davíðs.gamla og cr auðséð, að þá skilur ekki mikið 
Davið gamla og þessa lieiðnu Kaldeumcnn. Þannig ákallar Kaldcu- 
maðurinn guð sinn og jitar fyrir honum syndir sínar, ber fyrir sig 
vanþekkingti sína og biður guð sinn um miskun. ilann biður 
ýmist til karlguðscða kvcnnguðs. Eg skal kotna með dæmi, útdrátt 
úr “uaikvörtun hins iðrandi hjarta” svo hertir sáhnur sá: “0 minn 

guð still þú rciði hjarta þíns.Eg ct fæðu relðinnar og drekk 

af bikar angistarinnar. 0 miun guð, mínar syndir cru miklár, ú- 
kaflega miklar. Eg syndga og veit ekki af því. Drottinn licflr í 
rciði hjarta síns steyft yflr mig sturlaninni. Eg ligg á jörðinni 
flatur og enginn útréttir sína h'ind mér til hjálþar. Eg hrópa en 
cnginn lieyrir. Eg er nppgcíinn, kúgaður og enginn viil veita ntér 
lijálp, ó! guð minn, þú sem þckkir liið óþckta vcrtn miskunnsatnur. 
Ó hvc Icngi ætlar þú guð minn að hrinda frá þér þjóni þínum. Ó! 
kom þú og lijúlpa mér og tak mig þér við liönd mitt í liinum æð- 
andi vötnum. Eg drýgi syndir cn lit þær snúast og verða að bless- 
un, cg f.em yfirtroðslur lát þú vindinn íeykja þeim burt. Gnð- 
lastanir minar cru margar rif þær í sundur sem ldœði. Ó guð scm 
veist alt fyrirfram, mínar syndir eru sj'Þsinnum sjö, fyrirgcf þær. 

Ef að menn iieí'ðu ekki vitað að þctta væri cftir hciðiuu Kaldeu- 
mann, þá licfðu mcnn sagt að þarna licfði fundist nýr sálmur eítir 
hið hcilaga! sálmaskúld Duvið konung; syo-.cr. liann Jikur súlmum 
lians að liugsun og oiðfæri. 

Þctta lieflr nú verið trú himia clstu íbúa Euphratdalsins, mann- 
anna sein bjuggu þar áður en scmitiski flokkurinn kom þangað 
cilthvað að suðvcstan; og hclir trú þessi haldist við n cira og mim a 
fram á daga Gyðinga. Nú lifir trú.þcs-i eun þann dag í dug li.já 
miklum þorra túrönsku ]\j iðanna í Siberíu og á hálenduiii JLiðasíu. 
Alt eru andar lij'i þeim. Tréð, stcinninn, vindur, rogn, í.'jiiil, vötn, 
svorð, spj it, örvar, bogar, alt liefir sinn anda. Þær þekkja enga 
tilbeiðslu þcssar þj Iðir, som-eru á iægsta stiginn; þær þckkja enga 
sDtVsvði, cn ítH orn særingir; þær Imt'a cnga preÆi he!dur sxringa- 




— 40 — 

menn. En eins og trúin var farin að vcrða göfugri lijv þcssum 
gömlu mönnum upp íi síðkastið, eins cr hún oiðin jiað iika hjá 
þcim turönsku þjóðunum, scm iengst eru komnar svo sem~Mon* 
gólum og Manshurum. I J eir láta einn andann vera æðstan allra 
cr þcirkalla “himin”, alveg einsogþessir gömlu Shumiro Accadar 
báðu til Ana, og Kinverjar til Tien. 


MÓÐUR-lSTMlL. 


Eitt guölegt oið—það orð, som eg oi gleymi 
i æsku þegar komið hjá mér inn, 

(io verður stöðug stjarna sújí lieimi 
í stríði og þraut, er leiðir liuga niinn. 

Það lærði’ eg fyrst við ljúfrar móður lijarta, 
or laungum beinti mér á fagra braut, 

Og lyfti hug á himinveginn bjarta 
moð helgri blíðu, gegnum sorg og þraut. 

Það var það orð, með ást og hreinni gleði. 
að æfa það sem gott og fagurt er. 

En láta ekkert illt í beisku geði 
um æfltlaga hafa vald á mér. 

En oft hef ég þó fallið frá þeim vogi 
og framið margt. sem reyndar vildi’ eg ei. 

En aldrei samt frá æsku minnar dogi 
orðið guðlegt máði tímans fley. 

Orðið: ljós, það stendur bjart í stafni 
oi stráir geislum myrka jarðar-leit. 

Orðin fögur: fram í drottins nafni, 
æ fleyta mér um lífsins ölflu-reit. 

Orðið: frjáls, mig örvar til að sýna 
oldlogt fjör og táprík frægðar spor. 

Orðin : barn mitt. birtu skoðunþína, 
í bernsku þcgar gaf mérandlegt þor. 

Eit.t guðlegt orð, af góðrarmóður vörum, 
til gæfu leiðir manninn lífsins braut. 

Eitt guðlegt orð, í köldum lífsins kjörum 
ro konnir manni að sigra tímans þraut; 

Eitt guðlegt orð sem æskah ástrík nemur 
Um æfldaga gleymist manni seint. 

Eitt guðlegt orð, af sannleiks sefa er kemur 
í solh lífsins geymir lijartað hreint. 

•TÓX KlÆRNESTEn. 



— 41 — 


Fra Washington. 

Itœðá oftir fríþeultjarann 
Samuel P. PuTnaM. 

Haldin fyn'r þingnefnd í Washinp;toii í Marz sfðastl.. 
í málinu um að koma guði op; biblíunni inn í stjórnarskrá Baud.iríkja. 

[Niðurlag.] NýmælL þetta vill sctja Jesúm inn 1 stjórnar- 
sltrána, scm drottinn og lierra. En þ.i spvr cg cnn: Ilvcr cr hann 
þcssi Jcsús ? Hinn kristni hcimur hcrir ckki cnn komið scr saman 
Um, hver liann sé cða hvað ltann sc, og hafa menn þrefað um það 
öldum saman. Er ltann guð, engill eða maður ? Var hann nokk- 
lirn tíma til, og hafl ltann vcrið trrf, livað sagði hann og ltvað gerði 
liahn ? Var hann gjöreyðandi (anarehist), sociatisti, níhilisti cða 
trúlcvsingi ? Hvað A að setja scm eðli og eiginleika lruis í stjórnar- 
slíránni ? Á að setja hann þar inn cftir því, scm Matthcus lieflr 
llugsað scr lirmn, eða Jóliannes eða Páil postuli. Á að setja hann 
þar inn sem Gyðing, cða scm orðið (logos), eða som hinn nýja Adam ? 
Er hann þjóðsöguhugmynd cin, cða yfirnáttúrlegur ? Vér heimtum 
fuíla grein á þessum atriðum. Vcr hcimtum að vita, hvað vér erum 
að gera. Að setja Jesúm inn I stjórnarskrána, cr að gcra stórkost- 
lega breyting á stjórninni. En í hvcrja átt gengur sú brcyting ? 
Það dugar cklíi að eiga undir kasti, hvað uppi verður í jafnmiklu 
byltingamálefni. 

Þhð cr engin sönnun.til fyrir þvf, að maður eins og Jesús Krist- 
ur hafl nokkurn tíma lifað. Það eru engar sagnir til um hann, er 
nokkurs scu nýtar, fyr cn að minsta kosti 125 árum eftir dauða hans. 
Sagnir þær, scm vcr höfum, vitum vcr að eru fullar af innskots- 
greinum og mótsögnum. Vcr liöfum ósamhljóða sagnir um ætt lians 
sagnir, scm mcð öllu er gcrsamlega ómögulegt að koma saman. 
Fæðingardagur hans og ár cr óvíst. Ilafi hann nokkurn tíma iiiað, 
þá er ómögulegt að vita hvað hann sagði eða hvað hann gerði. 
Kristnir fræðimenn vefengja þessar sagnir. Ilin nýja útlegging 
biblíunnar kastar burtu mörgum sctningum, scm áður hafa A’crið 
taldar góðar og gildar. Mcun eigna Kristi að liafa sagt eitt og ann- 
að, sem stríðir á móti siðgæðishugmyndnm nútímans. Hann sagði 
t. d.: “Hugsið eigi, að cg sc kominn til þess, að senda frið á jörðu. 
Eg kom eigi til þessa, að senda frið, heldur sverð.” Viljum A’ér nú 
hafa þetta voðalcga orðbragð í stjórnarskrá lands þessa ? Enn seg- 
ir hann : “Ef að cinliver kcmur til mín og liatar ckki íöður og móð- 
ur og konu og börn og bræður og systur og sitt eigið líf, sá hinn 
sami getur ekki vcrið minn lærisvcinn. En þessa mína óvini, sem 



— 42 — 

ckki viidu láta mig- ríkja yflr súr, þi skuluð þér færa hingað og 
deyða þá íyrir mér. llvcr scm trúir og verður skírður, bann mun 
hólpinn vcrða, cn hvev scm ckki trúir liann mun fordæmast ” Lig- 
um vcr að setja þcssar setningar inn í stjórnarskrána, setningar scm 
hlása í brjóst ínönnum morði og manndrápum ? Afleiðingin af þcgs- 
um kennii gum hefir orðið sú, að heknurinn hefir vcrið gerðui' að 
vigvelli og millíónir manna hafa doyddar verið. Viljum vér gjöra 
krossmarkið aftur á rý að Verkfæri bílfara og brennu ? Eigtr.n vcr 
að hafa það til þess, að varpa mönnum í dýílissur til þess, að pína 
þá þar og kveija ? Ef að vér scijum Jesúm inn í stjórnarskrána, 
scm liið æðsta siðfcrðisiega vald, þá liijótum vér að hlýða hverju 
boði hans. Það verður þá ekki nóg að vér heimtum trúna, hcidur 
vcrðum vér að heimta skírnina, og skírnin vcrður þá að vcra slcil- 
yrði fyrir því, að gcta orðið borgari. En hvaða skírn ? Þannig 
gcngur það í það éendanlega. Getið þér nú eigi séð hcimskuna í 
nýinæli þessu ? I hvilík feikna vandræði mundi það ckki stcypa 
oss ? Sjiið þér nú eigi hvc vitrir höfundar stjórnarskrárinnar voru 
að útiioka með öllu trúna úr stjórnarskránni og gjöra þannig sljirn- 
arskráua að verkfæri friðarins, í stað þcss, að gjðra hana að vcrkfæri 
styijalda og hlóðsúthellinga ? Getum vér snúið bakinu við jafu- 
góðu og heillaríku dæmi, sem iiefir aflað þjóðveidi voru aðra cins 
farsæld og frægð og raun licíir á orðið ? 

líeynsian hefir kent oss það, að mönnum er ómögulcgfr, að luigsa 
eins í trúarcfnum, og saga trúarinnar sýnir það, að trúin vcrður 
aldrci ein og hin sama á jörðunni. Valda því hvatir og fordóinar 
oinstaklmganna. Eu er það þú ekki betra, að láta livcrn einstakan 
mann sjáifráðan, að skera úr þessum spurningum ? A móti nýmæli 
þessu eru ótal ástæður, ástæður frá hálfu frelsisins og réttlætisins, 
frá hálfu heimspekinnar og visindanna, frá liálfu sögunnar og bók- 
íncntanna. I>að cr alla vega iit og skaðlegt. Það cr skaölegt fyrir 
rikið, skaolegt fyrir trúua, skaðlegt fvrir kristnina. I rauninni cr 
það hið vcrsta, scm fyrir kristnina gat kornið bæði scm trú og scm 
stofnun. 

Það crti álu if kristninnar, scm gcta vci ’ð tii góðs fyrir hciininr,. 
cn ckki mynduglciki licnnar. Enáhrifog myndugleiki cr iivað 
öðru gagnstætt og gctur ckki farið sarnan, þvi að iivað cyðilcg’gur 
annað. Myndugleikinn er boð, skipan, scm ckki cr liægt að skjötá 
undii'dóm skynseminnar. Mýndugleikinn hcimtar skilvrðislausa 
hlýðni. Iíann scgir blátt Sfram : “Þft skalt,.” og þar mcð cr báið. 
Myuduglcikinn gctur bæði vcrið bygður á þekkingu og á trú. Ilann 
getiu' vei'ið rcttlátur cða ranglMm' í eðli sinu, cn rpm myndugloiki 



— 43 — 


eingöng'u, cr lmnn nauðung fyrir þann sein iilýða skal, og vilið má 
þar ekkert um segja. Myncjuglcikinn lýsir yfir skipan sinni og 
skipanin er lagaboð; cn íi bak við lagaboðið stcndur allið. Þannig 
er varið myndugleika ríkisins. 

■ En áhrilin aftur á móti skýiskota til skynseminnar. Þau rcyna 
að sannfæra mcð verkum og sönnunum, að upplýsa og fræða. Þau 
vtíkja tilíinningarnar mcð söng, list, skáldskap og málsnild. Aíenn 
geta liaft ðhrif með vísindum, mcð hugsunarrcttri' framsetiiing cfnis- 
ins, mcð ícgurð. Ahriíin laða meun, vckja íncnn og livctja, sann- 
íæra og snúa. Þau vcrka ckki eingöngu hið ytra, lieldur cinnig bið 
inma. Þau cru ávalt í samræmi við skynscmina. Vfr tölum ckki 
uin mynduglcika kvæðis cins cða myndar, cða líkncskju, cða mikil- 
fenglegrnr bygg'ngar, cða fagurrár útsýni, iieldur um áln if þessara 
liluta. Sálin verður að grípa þau, vitið að skilja þau, og viljinn að 
vcra fús á að láta lciðast af þeiin. 

Þannig gcta mcnn séð, að áhriíin cru algcrlega gagnstæð-mynd- 
ugleikanum, að myndugleikinn útilokar áhrifin og að áliriíin úti- 
loka myndugleikann. Að svo miklu icyti sem kristnin neytir mynd- 
ugieika, þá útilokar si mynduglciki áhrifin. 

Þegar mcnn athuga nú þessar s' ýringar, gctur þá nokkur vafi 
verið á því, hvornig kristnin ætti að vinna í heiminum. llún ætti 
að vinna mcð áhrifum cn ckki mcð myndugleika. Hún ætti að vera 
svo laðandi og sannfærandi sem mögulcgt cr. Hún ætti að keppast 
frcniur öllti öðru cftir því, sem cr skynsamlegt og fagurt. Hún ætti 
að ganga í band ilag við visindin og mannkærleikahn. Hver sem 
kristítin er cða lcristni tekur, ætti að tclja liana sinn dýrmætasta fjár- 
sjóð. En cf að mcnn cru mcð brögðum ncyddir til þess að vcrða 
kiistnir, þá cr kristnin ok um liáls mönnum, Iiún cr þeim þá fanga- 
klcfi. Kristnin gctur vci ið lifandi afi cinungis Iijá þcim, sem skyn- 
seinin og upplýsingin liefir sannfært um, að þcii' skyldu taka hana. 
llvar scm kristnin verður vaklboðin liugmynd, þá hættir hún að 
ílytja mönnum von og glcði og lífga'ndi afl. Ilún verður þá cintómt 
vaklboð, án sannlcikn, fegurðar c.ða kærieika, og liverjum manni, 
sem þamiig cr trúaður, væri cins gott að liafa einhvcrja aði'a trú, eða 
þá alls cnga trú. Þctta, að f.i kristuinni myndugicikann að vopni, 
cr þvi liið sama og að i'.ctta liana öllu ágæti sínu, öllu því sem laðar 
mcnn að hcnni, öllu sannf'æringaraiii iicnnar, cri gjöra liana að afli 
—- eingöngu að afli. 

Hið cinamark og mið nýmælis þcssa cr það, að vopna kristn- 
ina mvndugleikanum, cn þá cru cru og cyðilögð álnif hennar, og 
gannarlcga er ómögulegt ;vð yoita krislinni trft mcira og voðalegra 



— 44 


svöðusár, en Jpetta; eða gjöra hana haturslegri og viðbjóðslegri í 
augum manna, en mcð þcssu- Ef ég vœri kristinu maður, þá 
mundi ég standa 4 móti nýmœli j:cssu af öllum mínum ítrustu kröft* 
um. Og ást mfn til kristninnar myndi lcnýja mig mcira, en noldc- 
uð annað tii mótstöðu þessai'ar. Ég skyldi taía til yðar 4 þessa 
leið: “Kristin trú er of góð, of göfug, of guðdómlcg til þess, að 
leggja hana í jafn grimdarfult félag, sem þetta félag við afiið. Eg 
get ekki séð hvernig nokkur kristinn maður, sem trúlr því, að 
kristiu trú geti og eigi að frclsa lieiminn, getiu liaft aðra skoðun- 
Því að, livornig getur kristin trú itjálpað til þcss, að gjöra mannínn 
sáluhólpinn með öðru, cn iians cigin frjilsu samþykki? Ilvcrnig 
getur hún gcrt nokkurn að bctii manni mcð því, að lcmja hann mcð 
svipuhöggum og gjöra hann að þræli? 

“Stjórnin erafl, e-i ekki sannfæring” segir AVashington og að 
setja kristna trú inn í sijórnm’skrána er að gj'jra trúna að aíli, en 
ekki sannfæringu, að gjöra hana að valdboði cn ekki áhrifum; það 
er að iletta t.’úna öilu því, sem getur laðað menn að hcnni, að setja 
hana á bekk með likaiulegu aíli og gjöri hana að stórri vcrkvél í 
staðið lifandi andlegs kraftar. 

Þanniggeta mcnn séð , að frá sjónarmiði kristinnar trúar er 
nýmæli þetta óhafandi. Það sttur trúna í fjandskap við réttlætið, 
skynscmina, uppiýsinguna og aliarandlegar framfarir. Erukristnir 
menn reiðubúnir og fúsir að gjöra það? Eru þcir rciðubúnir a.ð 
svívirða og niðurlægja sína eigin trú? 

Hver yrði aflciðingin af nýn æli þcssu? Mundi það gjöra menn 
heiðarlegri cða meira sannlcikselskandi eða einlægri og betri? Nei! 
því að það verður ekki gjört með valdboði.—En þetta nýmæii 
mundi þvert á móti og óhjákvæmilega gjöra menn að cnn meiri 
hræsnurum og lygurum, óþokkum og hugleysingjum. Það yrði 
nóg af mönnum, sem segðust vera kristnir, þegar það væri að lög- 
um orðið; nóg af mönnum, sem játuð kristni mcð vörunum “en 
væru” að innan kalkaðar graflr.” Hver, sem sækti um embætti^ 
mundi kalla sig kristinn. Ó! hvílík endurlífgun trúarinnar mundi 
það ekki rcrða!! hvílíkur troðningur að ná i hin æðstu sæti!! 
Viljum vér í sannleika hleypa á stað öðru cins ílóðf af hræsni, ó- 
þokkaskap og svívirðu? Viljum vér gjöra trúna að hlífiskildi svika 
og pretta? Eigum vér að troðfylla kirkjurnar af mönnum, sem 
h'æsna og smjaðra? Eigum vér að gjöra altarið að verkfæri mútu 
og siðspillingar? 

Mig undrar það stórlega, að einmitt sjálflr kristnu menniinir 
skuli ekki hikíaust hafna nýmæli þessu, eins fljótc og hægt cr, að 



— 45 — 


þeir skuli ekki kiistoi því mcð íyrirlitningu af virðlngu íyrir siniii 
eigin trú. Er ástand þeirra svo vonlaust, að þeir þurfi að kasta 
skynscminni, sönnunum öllum, sannfæringu, ölluin siðgæðisöflum, 
öllum góðum hvötum og grípa til sverðsins? Er þetfa þcirra siðasta 
von? Er kristnin orðin svona veik og rotin? Ileíir hún tapað svo 
lialdi sínu á skynscminni, að liún neyðist til þess, að ncyta aflsins? 
Allur hinn mcntaði lieimur hlýtur að lirópa út nýmæli þctta, scm í 
eðli sinu er svo grimdarfult og villimannalegt. Það mundi gjiira 
stjórnarskrána að gröf frelsisins. Það mundi tæta í smisnepla 
“Declaration of Independence”. Það mundi fleygja í sorpið hinum 
göfugu hugmyndum stofnanda þjóðvoldisins. 

Eg tala hér sem amcríkanskur bo-gari, en hvorki sem trúmað- 
ur eða vantrúarmaður. Eg kem hingað til þess, að veita harð- 
stjórninni mótstöðu, en ekki trúnni. Kaddir hinna miklu manna í 
hinni fyrri sögu þjóðveldis þessa eru með mér. ■ Öll saga mann- 
kynsins er með mér, allar kenningar vísindanna og héimspekipnar. 
Sorgarleikur hins iiðna tíma varar oss við því, að vér skulum gæta 
vor vel og stíga ekki þetta skref aftur á bak. Eg tala máli frelsis- 
ins réttlætisins og alsþess, sem best er og göfugast í trúnni sjálfri. 
Ég tala máli rikisins, að menn skuli ekki vanbrúka liið feiknalega 
afl þess. Því að þegar afleiðingar geta orðið jaín voðalegar, þá 
getur riki og stjórn aðeins orðið heillavænlegt og affarasælt mönnum 
með því að því sé beint og beitt í sína upprunalegu stefnu. Stjórn- 
in getur verið ágætur þjónn, en einnig óttalegur húsbóndi. Stjórnin 
getur ekki verið fulltrúi guðs, því að guð játa allir að enginn 
skilji og að hann sé ofar allri mannlegri skynsemi. Vér getum 
ekki lýst honum, jafnvel ekki hugsað oss hann. Stjórnin er gjörð 
af mönnum og handa mönnum. Hún er takmörkuð í gjörðum sín- 
um. Hún er miklu fremur negativt sn positivt afi. Ilún bannar 

meira en hún býður. Hún neyðir en mentar ekki.Ef að 

kristnin getur ekki gengið stigu friðarins, en þarf að þrífa sverðið í 
hönd sér og gengur í félag við aflið, þá hlýtur hún að fara sömu för- 
ina sem harðstjórnir liðinna tíma. Hún hlýtur þá að forganga. 


Vér setjum hér athugasemdir við fyrirlestur séra Nielsar Þor- 
lákssonar. Athugasemdirnar eru eftir ómentaðan bóndamann, sem 
alla æfi sina hefir unnið baki brotnu, sem menn segja, og aldrei hefir 
á skóla gengið. Hann cr kannske sparlega upplýstur aí hinum hei- 
laga anda kyrkjumannanna, en hann virðist liafa fullan mælir af 
guðs anda, skynseminni; að minsta kosti verða ástæður klerksins 
léttvægar fyrir honum. Á þessu geta menn séð, hvernig menn, sem 




46 — 


klcrkar kalla mentunarlausa, lítt hugsandi og lítt skrifandi, gcta 
kollvarpað ástæðum þeirra kyrkjunrannanna, þó að klcrkar haíi 
varið árum sarnan til þcss að iæra það, hvernig þeir ættu að fara að 
flækja og verja þessar gömlu, og ég vil segja heiðinglegu trúarskoð- 
anir sínar. — Athugascmdirnar verða á við fullkominn fyrirlestur 
að lengd. 

Athugasemdir 

við fyriilestur séra N. Steingrírns Þorlákssonar “Um guðdóm drottins 
vors Jesú Kiists,” í ‘ Aldamótum ’ 1891 . 

Eftir Jónas Koiítson, Mountain, N. D. 


Af því skorað var á mig sem vantrúarmann á kyrkjukenning- 
una, um guðdðm Krists, að lesa fyrirlesturinn með athygli og bera 
hann vandlega saman við Nýjatestainentíð, til að sjá, hvort hann 
ekki með rökum sannaði guðdórn Jcsú, þá gerði ég það. Eri ekki 
var ég kominn langt, er ég sá skýin sortna á bimni hans. Þvi réðst 
ég í að gera athugasemdir við fyrirlesturinn, tii þess að geta sýnt á- 
lit mitt á honum, og ef ske kynni að cinhver kyi kjumaðnrinn vildi 
lesa þær, og vegna “ guðs sannleika ” atliuga hvað sannleikur er. 
Því orþódoxían hefir haft heiðing-legar kenningar um Jcsú, eins og 
26. P.sálm. sýnir; þar segir : “Heiðingjar halda gjörðu | lijáguðir 
þeirra senn | börn ættu alin á jörðu | eins og holdlegir menn.” Og 
þetta hefir þrenningarkyrkjan verið að kenna um Jesú Ivrist síðan á 
Niceu þingi, er sett var 325 e. Iv., cr Athanasíus biskup gat liaft 
Constantin keisara mikla til að lögbjóða guðdóm Jesú, og var út- 
legðar dómur lagður við ef ei var hlýtt. Síðan var þetta trúboð um 
heiminn rékið með sverði, eldi og liótun lielvítis kvala um alla ei- 
lífð, þeim er eigi trúðu. Og þó eru klerkar þessa trúboðs svo ó- 
skamíeilnir, að kenna það söfnuðum sinum, að fyrir guðdómskiaft 
Jesú hafi þessi “sanna” trú breiðst út um lieiminn, þvert ofan í sög- 
una og samvisku sína, ef hún er nokkur til. Þetta sýnir kærusemi 
þeirra í emhættinu. 

Um yfirnáttúrlega kenningu fyrirlcstursins skifti ég mér cklíi, 
því allur fjöldi manna veit nú, að hún cr til orðin af vanþekkingu á 
náttúrunni, og er þvi nú sem lík, dauð, köld og stirðnuð. Það eru 
tilvitnanirnar í Nýjatestamentið, sem ég geri athugasemdir við, og 
á effcir sýni livað biblían kennir um guð og Jesú. 

Við hverja grein, tekna úr fyrirlestrinum, stendur.- FJ., sem á 
að lesast: Fyrirlesturinn; en við athugasemdirnar stendur: Sv., cr 
lesist: Svar. 



— 47 


Fl. “ Hann talar um lifandi vitnisburði allra sanntrúaðra, að 
Kristur liafi vci'iö meira en maður.” 

Sv. Er nokkur sanntrúaður nema hann játi guðdóm Jcsú ? 
Aldcilis ckki. En séu klerkar að fá svo kallaða vantrúarmenn í 
söfnuðina, má þá slá af guðdómi Jesú, að hann haíi að eins vcrið 
meira en maður ? Þetta heflr ekki liitt rhig, því ég var fátækur og 
]pvi eklci boðið í hið kristilcga félag. En hafi Jesú vci'ið meira en 
maður, liefir liann heldur ekki dáið, því guðfi'æðin segir um engl- 
ana, að þeir séu æði'i verur og ódauðlegir. 

Fi. “ lleill verður enginn mcð neina guðsti'ú, nema guðstrú 
hans verði að Jesú trú,” 

Sv. Það er min skoðun líka, að Jesús hafi haft trú vegna vits- 
vöntunar, þvi sá sem veit þarf elcki t'-ú. Og guðfræðin kennir að 
það sé guð einn, sem hana haíi ckki, því hann viti alt. 

Fl. “ Guð er í Kristi opinberaður. Hann er opinberari föðurs- 
inSj ef hann ekki opinberaði oss föðurinn, cða ef vér fyrir hans opin- 
bei'nn fáuin ekki þekking á föðurnum, þá fáutn vér aldrei þekt föð- 
urinn, því Kristur segir: Enginn þekkir íöðurinn nema sonurinnog 
sá sem sónurinn vill það auglýsa.” 

-Sv. Það er sérstaklega á einum stað í Nýjatestamentinu, sem 
guði er lýst ótakmaikanlega góðum (Matth. 5.): “En ég býð, að þér 
elsldð óvini yðar, blessið þá sem yður bölva, gjörið þeim gott sem 
hata yður og biðjið fvrir þeim semrógbera yðurogofsækja,” o.s.frv. 
Svona kærleiksríkur guð var áður óþektur, og svona kæiieiksríkan 
guð kennir ekki þrenningarkyrkjan, heldur að hann elski þá sem 
elska hann og lilýða öllum hans boðum, þvf á undan í sama kapítula 
er hótun helvítis við að líta konu ástaraugum, ef þau séu iátin vera 
í höfðinu, og flestir vita, að slíkt getur komið fyrir ósjálfrátt, t. d. að 
maður kæmi í hús, ei' l'orkunnar fögur lcona héldi hrífandi ræðu og 
framburður hennar og öll hegðan væri samsvarandi fegurðinni og 
maðurinn, er girnist liana, eigi tvo kosti fyrir höndum : að stinga 
úr sér augun svo að hann sjái aldrei neina fegurð framar, cða fara til 
helvítis að öðrum kosti. Þessi kristindómur sýnist fremur mislitur. 
Eh sumt af grobbi því, er Nýjatestamentið ber Jesú fyrir, sýnist oss 
Vaptrúarmönnum of prestslegt, til þess að Jesús hafi talað það, því 
g.uðspjöllin sýna, að hann var cnginn prestavinur. 

Fl. “ A þeim dcgi munu margir segja til mín : herra, herra, 
höfum vér elclci í þínu umboði kent, rekið djöíia út og gert mörg 
kraftavei'k. En ég mun segja til þeifra berlega : aldrei þckti ég 
yðui', farið frá mér illgjörðamenn (Matth. 7) Gáið að því, hvað 
liggur í þessu. A dómsdegi segist hann muni tala við þá, sem til- 



heyrðu honiun bér að cTfts l*ðFðí kvcðnu. Ilann segist aldrúi Imfa 
þekt þ;'i og þcss vegna eigi þeir ckki lieima liji sér i hiinnaríki. líel- 
ir sá scm cr að eins maður lej fi til að tala þannig? 

Sv. Það þarf ekki að segja við höf Fl.: hver ert þú scm apn- 
arlegan þjón dæmir ? Því ef kyrkjan er sett gagnvai t biblíunni til 
að sjá, livað livor um sig kennii-, vcrða þær mjög óskildar. Kitning- 
in öll nefnir einn einasta guð og engan guð til nema liann. Kyrkj- 
an segir það ósatt, með því að segja að guð só þríeinn. Biblía i iæt- 
ur skíra þá, sem voru fullþroska og því sjilfviljagir biðost skírnar. 
Kyrkjan þar á móti skírir meðvitundarlaus ungbörn, og lætur hina 
fullorðnu halda uppi svörum fyrir þau, og þetta þykist kyrkjan háfci 
úr ritningunni. En að 14 áruni liðnum, er þessi ungbarnaskírn orð- 
in ómerk og ónýt, orðin heiðni, þá þarf aftur að kristna þau með 
fermingunni, án vatns og sérstakra votta, einungis að þau sverji sig 
undir hinar biblíugagnstæðu trúarjátningar kyrkjunnar. Þetta dug- 
ar þar sem trú og kyrkja er vaidboð, en síður þar sem menn eru 
frjálsir að liugsa, trúa og tala. Því °ru prestar vorir sárir yfir, að 
geta ekki haft þau bönd á löndum sínum, sem haldi þeim um aldur 
og æfi blindum í kyrkjuprísundínni. Þetta sýnir og sannar það, 
hvað kyrkjan í anda og sannleika hefir Jesúm fyrir drottinn sinn og 
guð ! Og ef dómsorð (Matth., 7, 23) hafa nokkuð að þýða, þá eru 
það þrenningar kyrkjunnar sem þau livíla á. Því dæmir höf. Fl. 
sig og sína kyrkju, og yiði bókunum nokkurn tíma flett upp, þá 
mundi höf. Fl. með öllum þingheimi standa höggdofa og segja: 
við höfum þá slegið okkur sjálfir. [Framh.j 


Fleiri kaupendur. 

Já, miklu fleiri kaupendur viijuni vér fá að Dagsbrún. 0g því bjóð- 
um vér þau kostaboð, að hver sein sendir oss $1.00 f\ rir yflrstand- 
andi árgang blaðsins, fær allan síðasta árg. ókeypis, og auk þess, ef 
óskað er, fjóra þýdda og frumsamda fyrirlestra, — alt fyrir að eins 
einn dollar. Þeir sem útvega oss nýja kaupendur, fá í ómakslaun 
25% af hverjum nýjum, fyrirí'ramborguðum kaupanda. Send til 
íslands og fyrirfram borg. hér, kostar Dagsbrún 75c. 


Geflð út af ÚnítRrasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Magnús J. Skaptason. 

618 Wílliam Ave. 

Féhirðir og afgreiðsíumaður : Maönús Pétursson. 
709 Alexander Ave. — Box 3C5. 

Heimskringla Prtg. & Publ. Co. 



